WikipediA 


Mga wikang Agta 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang mga wikang Agta ay isang pangkat ng mga wika sa Pilipinas na sumasaklaw sa 11 pook sa buong 
kapuluan. Sila ay matatagpuan sa Palanan, Isabela na nabibilang sa pangkat ng mga Negrito. Ito ay 
maririnig na ginagamit sa isla ng Dumagat, sa mga Rehiyon ng Bikol, mula sa Gagayan hanggang sa 
bandang Silangang bahagi ng Luzon. 

Nakatayo sa dalampasigan ang kanilang mga bahay na hugis tatsulok at kahit sila ay nagpapalipat-lipat ng 
tirahan, bumabalik pa rin sila sa kanilang tirahan sa dalampasigan. Marunong silang gumawa ng mga 
gawaing-bahay. Pangangaso at pangingisda ang kanilang hanapbuhay at sila rin ay nagkakaingin tulad ng 
mga Indones. Ang batayan ng kanilang kapayapaan at kaayusan ay ang mga sinaunang batas. 


Mga nilalaman 

Pulong Alabat 

Bilang ng Nagsasalita 
Lugar 

Klasipikasyon 

Kalagayan 

eamarines Norte 

Bilang ng Nagsasalita 
Lugar 

Klasipikasyon 

easiguran Dumagat 

Bilang ng Nagsasalita 
Lugar 

Klasipikasyon 

Gitnang Gagayan 

Bilang ng Nagsasalita 
Lugar 

Klasipikasyon 

Dupaninan 

Bilang ng Nagsasalita 
Lugar 

Klasipikasyon 

Isarog 

Bilang ng Nagsasalita 
Lugar 

Klasipikasyon 




Bundok Iraya 

Bilang ng Nagsasalita 
Lugar 

Iba Pang Katawagan 
Klasipikasyon 

Tingnan din 


Pulong Alabat 


Bilang ng Nagsasalita 

- 30 

Lugar 

■ Bandang Silangan ng Quezon 

Klasipikasyon 

■ Austronesian 

■ Malayo-Polynesian 

■ Hilaga ng Pilipinas 

■ Hilagang Luzon 

■ Hilaga ng Cordillera 

■ Timog Dumagat 

Ang alibata ay isang paraan ng pagsuiat ng mga katutubo. Ito ay binubuo ng iabimpitong titikna may iabing- 
apat na katinig at tationg patinig. 


Kalagayan 

■ Malaplt ng Maubos 

Camarines Norte 


Bilang ng Nagsasalita 

■ 150 

Lugar 

■ Luzon 

■ Santa Elena at Labo (eamarines), Oamarines Norte 





Klasipikasyon 

■ Austronesian 

■ Malayo-Polynesian 

■ Hilaga ng Pilipinas 

■ Hilagang Luzon 

■ Hilaga ng eordillera 

■ Timog Dumagat 

Gasiguran Dumagat 


Bilang ng Nagsasalita 

- 606 

Lugar 

■ Silangan baybay-dagat ng Luzon 

■ Probinsiya ng Aurora 

Klasipikasyon 

■ Austronesian 

■ Malayo-Polynesian 

■ Hilaga ng Pilipinas 

■ Hilagang Luzon 

■ Hilaga ng eordillera 

■ Hilagang bahagi ng Dumagat 

Gitnang Gagayan 


Bilang ng Nagsasalita 

■ 779 

Lugar 

■ Hilagang bahagi ng Luzon 

Klasipikasyon 

■ Austronesian 

■ Malayo-Polynesian 

■ Hilaga ng Pilipinas 

■ Hilagang Luzon 





■ Hilaga ng Cordillera 

■ Hilagang Dumagat 

Dupaninan 


Bilang ng Nagsasalita 

- 1,200 

Lugar 

■ Hilagang Luzon 

■ Dlvllacan Bay 

■ Hilagang Isla ng Palaui 

Klasipikasyon 

■ Austronesian 

■ Malayo-Polynesian 

■ Hilaga ng Pilipinas 

■ Hilagang Luzon 

■ Hilaga ng Cordillera 

■ Hilagang ng Dumagat 

Isarog 


Bilang ng Nagsasalita 

■ 5-6 


Lugar 

■ Silangang bahagi ng Bundok Isarog sa Naga City, Bikol 

Klasipikasyon 

■ Austronesian 

■ Malayo-Polynesian 

■ Meso Philippine 

■ Gitnang Pilipinas 

■ Bikol 

■ Baybay Dagat ng Naga 

Bundok Iraya 





Bilang ng Nagsasalita 


■ 150 

Lugar 

■ Silangang bahagi ng Lake Buhi 

Iba Pang Katawagan 

■ Inagta ng Mt. Araya 

■ Rugnot ng Silangang Lake Buhi 

■ Itbeg-Rugnot 

Klasipikasyon 

■ Austronesian 

■ Malayo-Polynesian 

■ Meso Philippine 

■ Gitnang Pilipinas 

■ Bikol 

■ Baybayin ng Naga 

Tingnan din 

■ Wikang Agta (Villa Viciosa) 

■ Wikang Agta (Gamarines Norte) 

■ Wikang Ayta (Tayabas) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Mga_wikang_Agta&oldid=1544941" 


Huling pagbabago: 13:42, 7 Pebrero 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Gommons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 





